Lleisiau Cymru ar fater... 


Lles 


cyngor ar | citizens 


bopeth / advice 





Y llynedd, helpodd Cyngor ar Bopeth dros 92,000 o bobl i 
ddatrys dros 459,000 o broblemau yng Nghymru. Mae 
hyn yn rhoi cipolwg unigryw i ni ar anghenion a 
phryderon pobl. 


Problemau gyda budd-daliadau lles a chredydau treth 
yw'r rhai mwyaf cyffredin. 


Mae ein data'n dangos y canlynol ar gyfer 2018 a 2019: 


O Roedd angen bron 47,000 o gleientiaid 
CAA cymorth gyda phroblem budd-daliadau 


C 


Yn ystod y cyfnod hwn, fe 
wnaethom ni helpu pobl gyda 
bron i 207,000 o broblemau 
budd-daliadau a chredydau treth. 


Cawsom dros 400,000 o 
ymweliadau â'n tudalennau 
budd-daliadau a chredydau 
treth ar ein gwefan 





Mae budd-daliadau i bobl anabl yn parhau i fod yn y ddau safle 
uchaf yn gyffredinol o ran nifer cleientiaid a phroblemau. 


Nifer cleientiaid gyda gwahanol broblemau budd-daliadau 


Credyd Cynhwysol 10,009 
Gostyngiadau'r Dreth Gyngor | 6,224 
Budd-dal Tai 5,813 
o 5,000 10,000 15,000 20,000 


Daeth 18% o gleientiaid ESA a 21% o gleientiaid PIP atom i ofyn 
am help i apelio penderfyniadau ar eu cais. 


gp” 


Mae gan June nifer o broblemau iechyd, gan gynnwys angina, 
clefyd y galon ac mae hefyd yn dioddef o iselder. Yn dilyn 
hawliad PIP aflwyddiannus, aeth June i'w Chyngor ar Bopeth 


lleol am help i apelio yn erbyn y penderfyniad. Helpodd yr 
ymgynghorwyr June i ddod o hyd i dystiolaeth feddygol ategol 
a chafodd y penderfyniad ei wyrdroi'n llwyddiannus. 
Cynyddodd incwm blynyddol June gan ddros £ 6,000. Roedd 
June wrth ei bodd a dywedodd bod ei hiechyd meddwl a 
chorfforol wedi gwella'n sylweddol. 





Roedd Credyd Cynhwysol wedi'i gyflwyno ym mhob ardal 





awdurdod lleol yng Nghymru erbyn Rhagfyr 2018. Bydd Ein cleientiaid lles 
unrhyw hawliad newydd am y rhan fwyaf o fudd-daliadau 
oedran gweithio yn hawliad am Gredyd Cynhwysol. Roedd dros ddau draean o'n cleientiaid anabl 


neu ein cleientiaid â chyflwr iechyd hirdymor 
Bob mis ers Ionawr 2018, rydym wedi gweld gostyngiad yn angen help gyda budd-daliadau neu gredydau 
nifer y cleientiaid sy'n dod atom gyda phroblemau yn treth. 
ymwneud â budd-daliadau etifeddol, a chynnydd cyfatebol 
yn nifer y cleientiaid sy'n dod atom gyda phroblemau yn cfogen O 
ymwneud â Chredyd Cynhwysol. tit | O 
Budd-daliadau a Chredydau Treth 
Fe welson ni dros 10,000 o gleientiaid gyda bron i 28,000 o | cC 
broblemau Credyd Cynhwysol. Mae nifer y cleientiaid â a 
phroblem yn ymwneud â Chredyd Cynhwysol yn parhau i Uy L da 4 Uu a a a 
dyfu fel cyfran o'n cleientiaid budd-daliadau lles cyffredinol. ttundreds 
Y Ilynedd, roedd cleientiaid â phroblem UC yn cyfrif am 21% E TE 
o'r holl gleientiaid budd-daliadau lles yng Nghymru, i arabii ben ayin 
gymharu â 7% y flwyddyn flaenorol. —— 
Mae 58% o'n cleientiaid Y grŵp oedran sy'n gofyn 
budd-daliadau lles yn am gymorth amlaf gyda 
fenywod. phroblemau 
budd-daliadau a 
chredydau treth yw'r rhai 
rhwng 45 a 64 oed. 


Nifer y cleientiaid gyda phroblemau budd-daliadau 


48,339 46,629 


24,138 
19,575 


10,011 
mM 


Pob cleientbudd-dala _ Cleientiait budd-daliadau Cleientiaid credyd 
chredyd treth etifeddol cynhwysol 





2017-2018 2018-2019 





